ANG TIPAN NI 


NAPHTALI 


Ang Ikawalong Anak nina Jacob at Bilhah 


KABANATA 1 


Si Naphtali, ang ikawalong anak nina Jacob at 
Bilhahh. Ang Runner. Isang aralin sa pisyolohiya. 


] Ang kopya ng tipan ni Naphtali, na kaniyang 
itinalaga sa panahon ng kaniyang kamatayan, sa 
isang daan at tatlumpung taon ng kaniyang buhay. 

2 Nang ang kanyang mga anak na lalaki ay 
nagtipon sa ikapitong buwan, sa unang araw ng 
buwan, habang nasa mabuting kalusugan, ginawan 
niya sila ng isang piging ng pagkain at alak. 

3 At pagkagising niya sa kinaumagahan, sinabi niya 
sa kanila, Ako ay mamamatay, at hindi nila siya 
pinaniwalaan. 

4 At habang niluluwalhati niya ang Panginoon, 
lumakas siya at sinabi na pagkatapos ng kapistahan 
kahapon ay dapat siyang mamatay. 

5 At nagsimula siyang sabihin: Pakinggan, mga 
anak ko, kayong mga anak ni Naphtali, pakinggan 
ang mga salita ng inyong ama. 

6 Ako ay ipinanganak mula kay Bilhah, at sapagka't 
si Rachel ay gumawa ng katusuhan, at ibinigay si 
Bilhah bilang kahalili niya kay Jacob, at siya ay 
naglihi at ipinanganak ako sa mga tuhod ni Rachel, 
kaya't tinawag niya ang aking pangalan na Naphtali. 
7 Sapagka't mahal na mahal ako ni Rachel, 
sapagka't ako'y ipinanganak sa kaniyang kandungan, 
at noong bata pa ako ay nakaugalian na niya akong 
halikan, at sasabihin: Nawa'y magkaroon ako ng 
kapatid mo mula sa sarili kong sinapupunan, tulad 
mo. 

8 Kung saan si Joseph ay naging katulad ko sa lahat 
ng bagay, ayon sa mga panalangin ni Rachel. 

9 Ngayon ang aking ina ay si Bilhah, na anak ni 
Rotheus na kapatid ni Deborah, na yaya ni Rebecca, 
na isinilang sa isang araw na kasama ni Rachel. 

10 At si Rotheus ay mula sa angkan ni Abraham, 
isang Chaldean, may takot sa Diyos, malaya, at 
marangal. 

11 At siya ay dinalang bihag at binili ni Laban, at 
ibinigay niya sa kaniya si Euna na kaniyang alilang 
babae upang maging asawa, at siya'y nanganak ng 
isang anak na babae, at tinawag ang kaniyang 
pangalan na Zilpah, ayon sa pangalan ng nayon 
kung saan siya dinalang bihag. 

12 At pagkatapos ay ipinanganak niya si Bilhah, 
sinasabing: Ang aking anak na babae ay 
nagmamadali sa kung ano ang bago, sapagkat 
kaagad na siya ay isilang ay hinawakan niya ang 
dibdib at nagmadali sa pagsuso dito. 

13 At ako ay naging matulin sa aking mga paa na 
gaya ng usa, at ang aking amang si Jacob ay 
itinalaga ako sa lahat ng mga mensahe, at gaya ng 
isang usa ay pinagpala niya ako. 


14 Sapagkat kung paanong nalalaman ng 
magpapalyok ang sisidlan, kung gaano karami ang 
laman nito, at nagdadala ng putik nang naaayon, 
gayon din ginagawa ng Panginoon ang katawan 
ayon sa wangis ng espiritu, at ayon sa kakayahan ng 
katawan ay itinatanim Niya ang espiritu. 

15 At ang isa ay hindi nagkukulang sa isa pa ng 
ikatlong bahagi ng isang buhok, sapagka't ayon sa 
timbang, at sukat, at tuntunin ay ginawa ang lahat 
ng nilalang. 

16 At kung paanong nalalaman ng magpapalyok 
ang gamit ng bawa't sisidlan, kung ano ang 
nararapat, gayon din naman nalalaman ng 
Panginoon ang katawan, kung gaano kalayo ito 
mananatili sa kabutihan, at kung kailan ito 
magsisimula sa kasamaan. 

17 Sapagkat walang hilig o pag-iisip na hindi 
nalalaman ng Panginoon, sapagkat nilikha Niya ang 
bawat tao ayon sa Kanyang sariling larawan. 

18 Sapagka't kung paanong ang lakas ng tao, ay 
gayon din sa kaniyang gawa, kung paano ang 
kaniyang mata, gayon din sa kaniyang pagtulog, 
kung paano ang kanyang kaluluwa, gayon din sa 
kanyang salita alinman sa batas ng Panginoon o sa 
batas ni Beliar. 

19 At kung paanong may dibisyon sa pagitan ng 
liwanag at kadiliman, sa pagitan ng nakikita at ng 
naririnig, gayon din mayroong pagkakahati sa 
pagitan ng lalaki at lalaki, at sa pagitan ng babae at 
babae, at hindi masasabing ang isa ay katulad ng isa 
sa mukha man o sa isip. 

20 Sapagka't ginawa ng Dios na mabuti ang lahat 
ng mga bagay ayon sa kanilang pagkakasunud- 
sunod, ang limang pandama sa ulo, at idinikit niya 
ang leeg sa ulo, na idinagdag dito ang buhok para sa 
kagandahan at kaluwalhatian, at pagkatapos ay ang 
puso sa pang-unawa, ang tiyan para sa dumi, at ang 
tiyan para sa paggiling, ang hangin para sa 
paghinga, ang atay para sa poot, ang apdo para sa 
kapaitan, ang pali para sa pagtawa, ang mga bato 
para sa katinuan, ang mga kalamnan ng mga 
balakang para sa kapangyarihan, ang mga baga para 
sa pagpasok, ang mga balakang para sa lakas, at iba 
pa. 

21 Kaya nga, mga anak ko, gawin ninyong maayos 
ang lahat ng inyong mga gawa na may mabuting 
layunin sa pagkatakot sa Diyos, at huwag kayong 
gumawa ng anuman sa pang-aalipusta o hindi sa 
takdang panahon. 

22 Sapagka't kung iuutos mo sa mata na makinig, 
hindi nito magagawa, kaya't habang kayo ay nasa 
kadiliman ay hindi ninyo magagawa ang mga gawa 
ng liwanag. 

23 Kaya nga, huwag kayong maghangad na sirain 
ang inyong mga gawa sa pamamagitan ng 


kasakiman o ng walang kabuluhang mga salita 
upang dayain ang inyong mga kaluluwa, sapagka't 
kung kayo'y mananatiling tahimik sa kalinisan ng 
puso, ay mauunawaan ninyo kung paanong 
panghawakan nang mahigpit ang kalooban ng Dios, 
at iwaksi ang kalooban ni Beliar. 

24 Araw at buwan at mga bituin, huwag niyong 
baguhin ang kanilang kaayusan, gayon din naman 
huwag ninyong babaguhin ang batas ng Diyos sa 
kaguluhan ng inyong mga gawa. 

25 Ang mga Gentil ay naligaw, at iniwan ang 
Panginoon, at binago ang kanilang kaayusan, at 
sinunod ang mga tuod at mga bato, mga espiritu ng 
panlilinlang. 

26 Ngunit hindi kayo magiging gayon, mga anak ko, 
na kinikilala sa kalawakan, sa lupa, at sa dagat, at sa 
lahat ng nilikhang bagay, ang Panginoon na 
lumikha ng lahat ng bagay, upang hindi kayo 
maging tulad ng Sodoma, na nagpabago sa order ng 
kalikasan. 

27 Sa katulad na paraan, binago din ng mga 
Watchers ang pagkakasunud-sunod ng kanilang 
kalikasan, na sinumpa ng Panginoon sa baha, na 
kung saan ginawa niya ang lupa na walang mga 
naninirahan at walang bunga. 

28 Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, 
aking mga anak, sapagkat nabasa ko sa isinulat ni 
Enoch na kayo rin ay lalayo sa Panginoon, na 
lumalakad alinsunod sa lahat ng kasamaan ng mga 
Gentil, at inyong gagawin ang alinsunod sa lahat ng 
kasamaan ng Sodom. 

29 At ang Panginoon ay magdadala ng pagkabihag 
sa inyo, at doon kayo maglilingkod sa inyong mga 
kaaway, at kayo ay yuyukod kasama ng bawat 
paghihirap at kapighatian, hanggang sa malipol 
kayong lahat ng Panginoon. 

30 At pagkatapos na kayo ay lumiit at maging 
kakaunti, kayo ay babalik at kikilalanin ang 
Panginoon ninyong Diyos, at ibabalik Niya kayo sa 
inyong lupain, ayon sa Kanyang saganang awa. 

31 At mangyayari, na pagkatapos nilang makarating 
sa lupain ng kanilang mga ama, muli nilang 
malilimutan ang Panginoon at magiging masama. 
32 At ikakalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng 
buong lupa, hanggang sa dumating ang awa ng 
Panginoon, isang taong gumagawa ng kabutihan at 
gumagawa ng awa sa lahat ng nasa malayo, at sa 
kanila na malapit. 


KABANATA 2 
Nagsusumamo siya para sa maayos na pamumuhay. 


Kapansin-pansin sa kanilang walang hanggang 
karunungan ang Mga Talatang 27-30. 


1 Sapagka't sa ikaapatnapung taon ng aking buhay, 
nakakita ako ng isang pangitain sa Bundok ng mga 
Olibo, sa silangan ng Jerusalem, na ang araw at ang 
buwan ay nakatayo. 

2 At narito, si Isaac, ang ama ng aking ama, ay 
nagsabi sa amin, Takbo at hawakan sila, bawat isa 
ayon sa kanyang lakas, at sa kaniya na makahuli sa 
kanila ay aariin ang araw at buwan. 

3 At kaming lahat ay tumakbong magkakasama, at 
hinawakan ni Levi ang araw, at si Judah ay 
nalampasan ang iba, at sinakop ang buwan, at 
silang dalawa ay nakataas na kasama nila. 

4 At nang si Levi ay naging gaya ng araw, narito, 
isang binata ang nagbigay sa kaniya ng 
labingdalawang sanga ng palma, at si Judah ay 
maningning na parang buwan, at sa ilalim ng 
kanilang mga paa ay labindalawang sinag. 

5 At ang dalawa, si Levi at si Judah, ay tumakbo, at 
hinawakan sila. 

6 At narito, isang toro sa lupa, na may dalawang 
malalaking sungay, at mga pakpak ng agila sa 
kaniyang likuran, at ninais naming sakupin siya, 
ngunit hindi namin magawa. 

7 Nguni't dumating si Joseph, at hinawakan siya, at 
sumampa na kasama niya sa itaas. 

8 At nakita ko, sapagkat nandoon ako, at masdan, 
nagpakita sa amin ang isang banal na kasulatan, 
nagsasabing: Ang mga Assyrian, Medes, Persian, 
Caldean, Syrian, ay aariin sa pagkabihag ang 
labindalawang tribo ng Israel. 

9 At muli, pagkaraan ng pitong araw, nakita ko ang 
aming amang si Jacob na nakatayo sa tabi ng dagat 
ng Jamnia, at kami ay kasama niya. 

10 At masdan, dumaan ang isang barkong 
naglalayag, na walang mga mandaragat o piloto, at 
may nakasulat sa barko, Ang Barko ni Jacob. 

11 At sinabi sa amin ng aming ama: Halikayo, 
sumakay tayo sa ating barko. 

12 At nang siya'y makasakay, ay bumangon ang 
isang malakas na unos, at isang malakas na unos ng 
hangin, at ang aming ama, na may hawak ng timon 
(helm), ay umalis sa amin. 

13 At kami, palibhasa'y inaagos ng unos, ay 
natangay sa ibabaw ng dagat, at ang barko ay 
napuno ng tubig, at hinampas ng malalakas na alon, 
hanggang sa nawasak. 

14 At si Joseph ay tumakas sakay ng isang maliit na 
bangka, at kaming lahat ay nahati sa siyam na tabla, 
at si Levi at si Judah ay magkasama. 

15 At kaming lahat ay nakakalat hanggang sa mga 
dulo ng mundo. 

16 Nang magkagayo'y si Levi, na nabibigkisan ng 
sackcloth (sako), ay nanalangin para sa aming lahat 
sa Panginoon. 


17 At nang huminto ang bagyo, ang barko ay 
nakarating sa lupain na waring payapa. 

18 At, narito, ang aming ama ay dumating, at 
kaming lahat ay nagalak nang magkaisa. 

19 Ang dalawang panaginip na ito ay sinabi ko sa 
aking ama, at sinabi niya sa akin: Ang mga bagay 
na ito ay kinakailangang matupad sa kanilang 
kapanahunan, pagkatapos na ang Israel ay 
makapagtiis ng maraming bagay. 

20 Pagkatapos ay sinabi sa akin ng aking ama: 
Naniniwala ako sa Diyos na si Joseph ay buhay, 
sapagkat lagi kong nakikita na siya ay binibilang ng 
Panginoon na kasama niyo. 

21 At sinabi niya, na umiiyak: Ah ako, anak kong 
Joseph, buhay ka, bagaman hindi kita nakikita, at 
hindi mo nakikita si Jacob na ama mo. 

22 Pinaiyak din niya ako, samakatwid, sa 
pamamagitan ng mga salitang ito, at nag-alab ako 
sa aking puso na ipahayag na si Joseph ay 
naipagbili, ngunit natakot ako sa aking mga kapatid. 
23 At narito! aking mga anak, ipinakita ko sa inyo 
sa mga huling panahon, kung paanong ang lahat ay 
mangyayari sa Israel. 

24 Kayo rin, samakatuwid, ay atasan ang inyong 
mga anak na sila ay makiisa kay Levi at kay Judah, 
sapagkat sa pamamagitan nila ay babangon ang 
kaligtasan sa Israel, at sa kanila ay pagpapalain si 
Jacob. 

25 Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga tribo 
ay magpapakita ang Diyos (si Jesus Christ) na 
nananahan sa mga tao sa lupa, upang iligtas ang 
lahi ng Israel, at tipunin ang mga mabubuti mula sa 
mga Gentil. 

26 Kung gagawin ninyo ang mabuti, mga anak ko, 
pagpapalain kayo ng mga tao at mga anghel: at ang 
Diyos ay luluwalhatiin sa gitna ng mga Gentil sa 
pamamagitan niyo, at tatakas sa inyo ang diyablo, 
at matatakot sa iyo ang mga mababangis na hayop, 
at mamahalin kayo ng Panginoon, at kakapit sa inyo 
ang mga anghel. 

27 Gaya ng isang tao na nagsanay ng mabuti sa 
isang bata ay iniingatan sa magiliw na pag-alaala, 
gayon din naman sa mabuting gawa ay mayroong 
mabuting pag-alaala sa harap ng Dios. 

28 Ngunit siya na hindi gumagawa ng mabuti, 
susumpain siya ng kapuwa mga anghel at mga tao, 
at ang Diyos ay mapapahiya sa mga Gentil sa 
pamamagitan niya, at gagawin siya ng diyablo 
bilang kanyang sariling instrumento, at ang bawat 
mabangis na hayop ay tatalunin siya, at kapopootan 
siya ng Panginoon. 

29 Sapagkat ang mga kautusan ng batas ay 
dalawahan, at sa pamamagitan ng pagiging masinop 
ay kinakailangang matupad ang mga ito. 


30 Sapagkat may panahon para yakapin ng lalaki 
ang kanyang asawa, at panahon para umiwas doon 
para sa kanyang panalangin. 

31 Kaya nga, may dalawang utos, at, maliban kung 
gagawin ang mga ito sa angkop na pagkakasunud- 
sunod, nagdadala sila ng napakalaking kasalanan sa 
mga tao. 

32 Gayon din naman sa ibang mga utos. 

33 Kayo nga'y maging pantas sa Diyos, mga anak 
ko, at maingat, na nauunawaan ang kaayusan ng 
Kanyang mga utos, at ang mga batas ng bawat 
salita, upang mahalin kayo ng Panginoon, 

34 At nang atasan niya sila ng maraming ganoong 
salita, pinayuhan niya sila na kanilang ilipat ang 
kanyang mga buto sa Hebron, at ilibing nila siya 
kasama ng kanyang mga ama. 

35 At nang siya'y makakain at makainom na may 
masayang puso, tinakpan niya ang kaniyang mukha 
at namatay. 

36 At ginawa ng kanyang mga anak ang alinsunod 
sa lahat ng iniutos sa kanila ni Naphtali na kanilang 
Ama. 


